a | 
GALARNAD, 
ER COFFADWRIAETH AM 
DIDDIAD DDWNEON 
|A FODDODD YN AFON TAWE, 
Wi rih. Groesi o Lansamlet i Abertame, 
Ar eu dychweliad o'r Cyfarfod, GT 
— fWeim dav, | 
P. UN y1 DRODD, 
'ACO DDEUTU BUMP AR HUGAIN YNDDO, 


" Y RHAD 


A SAFIWYD OND DEG, s 
Ar Fe dydd Sul, Gorphienhaf PM 8252 
a 


Ar y Bôn a elwir “BRYNIAU' R : IWERDDON.” a“ 


GAN STEPHEN JONES, 


A AN ; 
| ABERHONDDU, 


i trgraphwyd gan Priscilla Hughes, 


| 1828. a 































TUA WED A 





wg $s Mêl mr 


“ 


aY $ ï 
SN NO ' ho 


_ 


î THI OLL dîisolion-daear, pa betli swr sular mawr, 


f 


, 
<» 


4.O ddeutu tref Llanelli mai galar,yn ddilai, 


'Yn-Nghastell-Nedd mae llawcr, a 


5 Wrth gofio eu cyfeillion, a rhaì perth'nasau gwiw, | 


7 Ac yna ar naill ochr y gwyr a ddarfu ffoi, 


A lianwodd ein cynVdogaeth mor belaeth yma 'nawr, 
Aydyw'r gelyn, an&eu, o hyd er Mid gerllaw, 
Yn rhoddi'r fath-farwolaeth, a mawr brudd alaeth 


2 Ni's gwyddom pryd raid gorfod myn'd dan ei ddymod 


*> ddu, 


Fe allai 'nghanol bywyd,a icehyd ffraeth!yd fri, 





Yr y'm nì yn addfedu bob munud, : y 
7 “ri Ya cn YTI DU & . 
Yn barod oll i lithro yn fycliain ac yn faŵs 


Nid-y'm ni ddim yn gywbod pale y daw e'chwaith, 
' Ai yn em trigfa gartref, neu af y moroedd mwth, 
Fe allai 'mhell o gartre ar siwrnen «daw e'n siwr, 
Fe allai ar y mynydd, fe allai ar y dw'r, 
A thref Caerfyrddin fwynedd yn rhyfedd gydâ rhai 
| 'i.bronau.oll yn brudd, 
Ond cofiwn Abertawe sy'n ŵylo nos a dydd, 


e^ ” I yf & * “ 

. A ddarfu fyn'd ar Sabbath'r wraudo gair eîn Duw, 
Tel ddarfu rhai'n i gychwan, heb actrwyn ynddibie; 

Nad oeddynt oll mewn iechyd yn myned maes o'r dre'. . 


& ye-R J k a fox eo, 
6 A myn'd tua Llansamled a wnaethai rhai'n bob un, 


I wrandoô WiLLIAN MORRIS, un melus*ddawnus ddyn, 
Pan 'roent hwy'n dyfod adref heb feddwl am fath frad 
O ddeutu bump ar hugain a ddarfu fyn'd i'r bâd. 


;es oedd y-bâd yn siglo, yn wir, a dechre i 





; 


“gl fys - Ŵyn ; i ŷ 5 " 
GW oi ) te iw 
Vrth fi waith e'n mheulyd nor nethlŷd bu v ff edit, 
MYD a, hyi kAU y ss, ga I rd ct; Si SA 
aA'swel'd liwy'n myn'd i'r gwaelôu, mawr syndod yna 
oedd, CWAC 


pes y 


8 Dŵeth yno wr, bonheddig vn fuan tua'r fân, 
Gan ceisio swneud ei orau, i godi rhai'n i'r lÎii, 
Pedehubwyd] dp, ci'n lower ond deg a safodd 'nol, 
Pemelwydun ynboddi.a'i blentyn yn ei gôl, 


9 'Rnedd yno d>ir o ferched, taîr cyfnither o'r un fryd, 
Yn moli a chanmet Iesu wrth fyn'd i'r'cwrdd o hydd, 
“Fdaldarfu'p teir i soddi, a landia ynun pryd, 
Oddi yma i'r trad'wyddoldeb, a gedael hyn o fyd, 


ÌO 'Roedd yno wr priodol, a. chanddo ddat o blant, 

A'i wraìg e' oedd yn feichio pan aeth o'r bydi buanf, 
di syrthiodd bron yn farw, pan clywodd am,v bâd; : 3 
Archlywed y blant bychain yn,gaiw am eutaud 


* 
5 


11 'Roedd yno ferch a'i charïad, a' rhai'n imewn bwylad 


mawr, 
Nid oedd dim dau mwy glanwedd a llonwedd sr y 
Ìiuwr, 


Hi syrthiodd lawr i'r dyfnder, fe neidiodd ar eî hôl, 
Te'i cariodd inegis plentyn, am gettyn 'yn er gôl, 


i2 Fe'i cariodd hì yn agos nes dyfod -at y tir, 
Ac yno bu ef ddwy waith o dan y dw'r yn hir, 
Yn ei gŵn fe gydiôdd, fe dorodd yn ei law, 
| A. soddodd hi i'r gwaelod, nes oedd y mab mewn braw, 


| 19 'Roedd rhai'n ar bwynt priodi y Mercher ar ol hyn, 
Ond yn lle cael ei phriodas,” ei hangladd ga's yn syn; 
Y mab a oeddyn gwaeddi'ar ol ei gangen gu, R 
Pan syrthiodd hi yn.bruddaidd i lawr i'r dyfnder du, 
i4 Bydd hawdd gan lawer farnu trwy dd'od eu diwedd 
trist, 
Eu bod yn fwy ei phêcliod; ônd eredwch eiriau Cristy 
| Am ddeunew yn Si!oam pan syrthiau'r twr ì lawr, 
A'i taro oll yu Gagyol' o dan y muriau mawr, 

































£ 


157Fe farnodd llawer rhei'ni:i raddau yn tho bell, 
'Ond Crist attebai iddynt 'd 'ych chwithau ddim ym 
well? on. 


_ Am hynny nawr styriwn na farnwn waith ein Duw, 
Ni's gwyddom o ba angeu i cawn ni farwol friw, 


î6 'A'r cyrph i gyd a ffeindiwyd, fe'i rhoddwyd yny bedd, 
Mae llawer o'u pertl'nasau yn salaidd iawn.eu gwedd, 
O byddwn ninnau barod. bob diwrnod yn ddilai, 
A gweddiwn ar yr Arglwydd am faddeu ein holl faì. 

i7 Os cawn nì Grist yn gyfaill bydd fwy o werth na'r bydì, 
Pan byddo'r dwylo'n crynu a'r traed yn euro 'nghyd, 
Mae ein hocs yma'n darfod, hob diwrnod,ìs y nen, 
Mofynwn am y Prynwr fa' dioddef ar y pren. 


18 Ni's gwyddom ni pa anvau a dor ein hoedel ft ai, 
Ond siarwn y? Arglwydd sy'n dedwydd"o bob rhaî, 
Gobeitho eu bod nhw' heddyw o fewn 'r nefoedd wer? 
Yn canu Haleluia yw enw byth, Amen. 
; “ 7 


* Luc xiii: 4, 5... 
Enwau y rhai a Foddodd; 


WILLIAM BEDDOE, Crydd, | 
GEORGE DEDDOR, eî wyr, | 
RICHARD THOM AS, €rydd, | 
JOHN ROGERS, Teiliwr, | 
MARY DAW (HD | 
MARY WILLIAMS, cob. Hd | 
* ELIZABETH LEWIS, tair Cefnithderf 
BLIZAWRTH GOWN, iii wr. 
LLEWELLYN THOMAS, 
ELIZABRTH JONES. 





